
การจูงใจและความ 
พึงพอใจในงาน 


จํ'ดทำโดย 

นักศึกษา กศ.พบ. รุนที 36 



/' 

^ * 

\ 


สมาชกกลุ่ม 






1 .นางสาวขนิษฐา 

ศิลากุล 

รหัส 

5730125401215 

2. นางสาวปทุมวสี 

เตี้ยสะอาด 

รหัส 

5730125401226 

3. ชัยรัชย์ 

สุขประยูร 

รหัส 

5730125401227 

4. นายเอก 

วงษาโรจน์ 

รหัส 

5730125401239 

5. นางสาวสุรีพร 

อ่อนตาม 

รหัส 

5730125401241 

6. นางสาวไพลิน 

กานต์วารีรักษ์ 

รหัส 

5730125401243 

7. นางสาวจุฑามาศ 

จารุศิริ 

รหัส 

5730125401246 

8.นางสาวเพชรรัตน์ 

ทองเดือน 

รหัส 

5730125401260 


การชัดการทั่วไป กศ.พบ. รู่นที่ 36 
มหาวิทยาลิ'ยราชภ้ฏพระนคร 




คานา 


สื่อ ธ-! ๖ 00X นี้ชัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา เรื่องการจูงใจ 
และความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งทำให้เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มี 
ต่อการทำงานในเชิงบวก และเห็นถึงซัอดีของการจูงใจและความพึง 
พอใจในการทำงาน มาปรับใช้กับองค์การ เพื่อให้เกิดความสำเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ที่วางไว และทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานแก่ 
ผู้บังคับบัญชา และ ผู้ไต้'บังคับบัญชา ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 


สามัญ 


เรอง 

หนา 

ความหมายของการจูงใจ 

1 

ความสำคัญของการจูงใจ 

3 

กระบวนการจูงใจ 

4 

องค์ประกอบของการจูงใจ 

6 

ความพึงพอใจในการทำงาน 

7 

การวัดความพึงพอใจในงาน 

9 

การเสริมสร้างแรงจูงใจ 

11 

การจูงใจเชิงปฏิบัติการ 

13 

สรุปทายบท 

16 

คำถาม 

17 


3 1 ; ^ 1 

ความหมายของการจูงใจ 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการจูงใจ ไว้ดังนี้ 

ลัลโลแรน การจูงใจ หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่ 
กระด้นให้บุคคลมีการตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อบรรลูวิ'ตลูประสงค์ที่ตั้ง 
ไว้เพื่อบรรลุความสำเร็จของงาน 

แบรอน และพอลลัส การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคลที่ถูก 
กระด้นให้กระทำพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง การจูงใจ เป็น 
กระบวนการที่บุคคลลูก กระด้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระทำหรือดิ้น 
รนเพื่อให้บรรลุวิ , ตลูประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่เกิด 
จากการจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติ 
ธรรมดา แต่ ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีหิศทางจริงชัง มี 
เป็าหมายชัดเจนว่าตองการไปสู่จูดใด และ พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นผล 
สืบเนื่องมาจาก แรงผลักลัน หรือ แรงกระด้น ที่เรียกว่า แรงจงใจ ด้วย 













2 


โดยสรุป การจูงใจกระบวนการโน้มนำพฤติกรรมการทำงานของ 
บุคคล ให้บุ่งไปสู่เน้าหมายหรือเป็าประสงค์ด้วยความสมัครใจ 
ยุกตวอย่างเช่น มักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปืที่หก ตั้งใจเตรียมสอบ ตั้งใจ 
เตรียมอ่านหนังสือ อย่างขยันขันแข็ง เนื่องมาจากมีแรงจูงใจที่จะเข้าใน 
มหาวิทยาลัยที่ตนเองด้องการ หรือ นายเอ ตั้งใจทำงาน ขยันและมา 
ทำงานแต่เช้า เนื่องจากมีแรงจูงใจจากหัวหน้าที่จะขึ้นเงินเดือนหรือเพิ่ม 
โบนัสแก่พนักงานสีเด่น 













3 


^ จI I^ ^ 

ความสำคัญของการจูงใขิ 

ในการทำงานหรือปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงและมี 
ประสิทธิภาพนั้น จำเปินต้องมีสิ่งกระด้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกอยาก 
ทำงานนั้นให้บรรลุเป็าหมาย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดพฤติกรรม ดังนี้ 

1. ทำให้บุคคลมีความมานะ อดทน คิดหาวิธีการนำความรู้ 
ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องาน 
ให้มากที่ลุด ไม่ละความพยายามง่ายๆ แม้งาน และเมื่องานได้รับ 
ผลสำเร็จ ด้วยลืก็มักคิดหา วิธีการปรับปรูงพัฒนาให้ดีซ็นเรื่อยๆ 

2. บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่บุ่งนั้นทำงานให้ 
เกิดความเจริญก้าวหน้า และการบุ่งนั้นทำงานที่ตนรับผิดชอบ ให้เจริญ 
ชัดว่าบุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการทำงาน 

3. ทำให้บุคคลปฏิบัติงานได้ตามวัตลูประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งถือว่าเป็น 
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

4. การจูงใจเป็นสิ่งที่กระด้นทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน ใน 
การตั้งใจทำงาน ให้บรรลูเป๋าหมาย 













4 



การจูงใจมีความสัมพันธ์ สับพลุติกรรมของคน เมื่อเกิดภาวะขาดดุล 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ จะก่อให้เกิดภาวะกดลัน 
ความเครียดและมีความด้องการจะลดสภาพการณ์นั้น โดยมีแรง 
ขับเคลื่อนนั้งทางความคิด อารมณ์และร่างกาย ให้กระทำเพื่อสนอง 
ความด้องการ เกิดเปินพลุติกรรมไปสู่เห้าหมาย 


หสังจากนั้นจึงคลายความกดลันลงให้อยู่ในสภาวะสมดุลชั่วคราว 
แล้วจะเกิดภาวะขาดดุลอีก ต่อเมื่องสันไปเรื่อยๆ 

















































5 


การจูงใจทางด้านศาสนากล่าวถึงแรงผลักลันพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
ภายในตน เพราะว่าเป็นความอยากซึ่งเรียกว่า ตัณหา มีอยู่ 3 ประเภทคือ 

1. กามตัณหา หมายถึงความปรารถนาในรูป รถ กิน เสียงและลัมผ'ส 

2. ภวตัณหา หมายถึง ความอยากมี อยากเป็น 

3. วิภวตัณหา หมายถึง ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น 



ตัณหาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เกิดการยึดมั่น เช้าไปครอบครอง เป็นเหต 
แห่งการเกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่นขยันทำงานเพื่ออยากได้เงิน อยากได้ 
รางวัลมากจนเกิดการทุจริตในหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากมีอยาก 
เป็น อยากลัมผ้'สในกามราคะต่าง 









บุคคลโน้มนำ 


* บุคคลที่ต้องการโน้มนำให้คนอื่นมี 
พฤติกรรมค!เอยตาม เป็นผู้ที่มีความรู้ 
เข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของ 
มนุษย์ 


วิธีการจูงใจ 


* วิธีการจูงใจ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป็ 
ที่มีอิทพลต่อการกำหนดพฤติกรรมของ 



บุคคล 


แรงจูงใจ 


ผู้รับการจูงใจ 


แรงจูงใจ เป็นเงื่อนไขของอินทรีย์ มีผล 
ต่อความพร้อมที่จะเกิดพฤติกรรม อาจ 
อยู่ในรูปแบบของแรงขับความต้องการ 
หรือสิ่งล่อใจ 


14 


* ผู้รับการจูงใจ เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่จะ 
สมัครใจรับเงื่อนไขการจูงใจ เช่น พนักงาน 
ที่สมัครใจรับเงื่อนไปของหัวหน้า 



เน้าหมายได้แก่ พฤติกรรมสุดท้ายที่ 
ต้องการให้เกิดขึ้น 


เป้าหมาย 




































7 



ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดโดยรวมของ 
บุคคลที่มีต่อการทำงานในเชิงบวก จากนั้นก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา 


พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงอึงความพอใจสามารถสังเกตได้ๆ ส่อไปนี้ 



8 

1. ความคิด เป็นการคิดอึงงานในแง่ท้าทาย น่าทำ มีคุณค่า 
มีประโยชน์ 

! 


ฒ 




ฒ 


2. อารมณ์ความรู้สึก เป็นความพอใจ ตื่นเต้น สบุก 


เพลิดเพลิน มีกำลังใจ 


ฒ 



3. การกระทำ เป็นความตั้งใจทำงาน อดทน กระตือรือร็น 
ขยัน บุ่งนั้น มีความสนใจทำงานให้สำเร็จ มีคุณภาพและ 
บรรลุวัตลูประสงค์ 
















































8 


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับตัวแปรต่าง ๆ 
โดย ะ โยธิน ลันสนยูทธ 

1. ตัวแปรกับผลผลิต 

ความพอใจในงาน ทำให้เกิดผลผลิตสูง เช่น การที่ชอบ และรักงานที่ 
ตนเองทำก็จะทำให้เกิดผลิตผลิตเพิ่มขึ้น 


การลาออกจากงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในงาน เช่น 
สาเหตุที่ลาออก คือ ไม่ชอบหัวหน้า เพื่อน บรรยากาศในที่ทำงาน 

3. ตัวแปรที่เกี่ยวกับอาชีพ 

อาชีพระลับสูงให้ความพึงพอใจมากกว่าผู้มีอาชีพระดับตํ่า และมี 
แนวโน้มจะเลือกทำอาชีพในระลับเดิมด้วย เช่น คนที่เคยประกอบอาชีพ 
แบบใดมาก่อน หากมีการเปลี่ยนงาน ย่อมต้องการจะประกอบอาชีพ 
แบบเดิม เนื่องจากมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ 

4. ตัวแปรที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตนั้วไป 

พบว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อความรูสึกของชีวิตในแง่บวก เช่น 
มีผลส่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย 




9 



^^เ^ 

การวัดความพึงพอใจในงาน 



การวัดความพึงพอใจในการทำงานโดยการประเมินปฏิกิริยาต่องาน 
ของทุกคน มีเทคนิคในการประเมินความพอใจในการทำงานหลายวิธี 
เช่น 


จะประเมินความพึงพอใจจากพฤติกรรมเช่น 3 เดือนแรกการทำงาน 
สังเกตว่า มีการขาดงานตํ่าเป็นตัวอย่างการประเมินทางอ้อมที่ได้จาก 
การสังเกตพฤติกรรมการทำงานบางอย่าง นอกจากนี้ อ้าปฏิกิริยาในทาง 
ตรงสันข้ามปรากฏขึ้น เช่นจำนวนการขาดงานสูงมาสายบ่อยสิ่งเหล่านี้ 
จะสะทอนให้เห็นระลับความพึงพอใจที่แตกต่างสัน 

2. การประเชิญหนาสันในที่ประชุม 

ใข้เทคนิคในการประเมินความพึงพอใจโดยการสังเกตการแสดงออก 
การพูดลุย การอภิปรายในเรื่องต่างๆในที่ประชุมซึ่งอาจสะห้อนลึงความ 
พึงพอใจในงานได้ 
















10 

3.การสำรวจความพึงพอใจในงานอย่างเป็นระบบ 

เป็นวิธีที่นิยมใช้กันและเชื่อลือได้ดีโดยใช้วิธีการสร้างแบบสำรวจตาม 
วัตลูประสงค์เช่น 30๖ 1)6801-4)110111แ(^(วจ!)ให้แต่ละคนตอบ 
เกี่ยวกับการทำงานภายใด้การสนับสนุนให้ความกาวหน้าการสอนงาน 
เพื่อนร่วมงานแบบสำรวจอื่นๆที่มีเช่น 7116 1^111110801*1 8*เ118ก1011011 
(1\18(2) เป็นการสำรวจเกี่ยวกับความวับผิดชอบโอกาส 
ก้าวหน้าและค่าตอบแทน เป็นด้น นอกจากนั้นยังมี 7116 ? รเ? 
8^118^011011(211081101111*111-0(?8(2) แบบสอบถามเกี่ยวกับลัศนคติ 
ค่าตอบแทนโครงสร้างค่าตอบแทนและการบริหาร การสำรวจความพึง 
พอใจนั้นอาจใช้เป็นข้อมูลในการทำนายพลุติกรรมต่างๆ ของการทำงาน 
และบอกค่านิยมในการทำงานของบุคคลในองค์การได้ ความพึงพอใจใน 
งานจะมีผลต่อพลุติกรรมการทำงานมาก การที่บุคคลคิดเกี่ยวกับงาน 
อย่างไรสิ่งนั้นจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคก้อง 
กับความคิดและความร้สึก เช่น คนที่ขาดงานบ่อยๆ อาจจะแสดงถึงการ 
ไม่ชอบงานที่ทำอยู่หรือคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆ อาจจะไม่ชอบสักษณะ 
ของการทำงานหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งพลุติกรรมเหล่านี้จะมีผลกระทบดึง 
ผลผลิต 





3 ^^ 

การเสริมสร้างแรงจูงใจ 


11 



ป๋จชัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน มีทั้งป็จชัยภายนอกและ 
ภายใน ลังนี้ 

1. ป๋จชัยภายนอก มีผลต่อความพึงพอใจในงานลังนี้ 

1.1. การยอมรับงานว่าท้าทาย และน่าสนใจ 

1.2. เกี่ยวลับเจตคติต่องาน 

1.3. เงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวลับงานเกือบทุกกรณี บุคคลจะพึงพอใจลับ 
สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบายและไม่สร้างความเครียดทางใจ 
ตรงลันข้าม ความไม่พึงพอใจของบุคคลจะเกิดจากสภาพแวดล้อมการ 
ทำงานที่ไม่ดี 

2. ป๋จชัยภายใน ทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ลังนี้ 

2.1. การตระหนักในคูณค่าแห่งตนสูง หรีอภาพพจน์เชิงบวก 

2.2. บุคคลที่มีความสามารถ มักจะทำงานด้วยความเครียดและมี 
แนวโน้มว่าจะมีความพึงพอใจในงาน มากกว่าพวกที่มีความสามารถตํ่า 











12 


2.3. ผู้ที่เชื่อว่าเขาสามารถจะควบคุมดูแลผลผลิตได้ จะมีความพึงพอใจ 
สูงกว่าที่เชื่อว่าผลงานต่าง ๆ ขึ้นอยู่ลับป๋จชัยข้างหน้า 

2.4. ผู้ที่มีสถานภาพ และตำแหน่งสูงกว่าจะมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ที่ 
มีตำแหน่งและสถานภาพตํ่ากว่า 

หสุย จำปาเทศ ได้สรุปป'จชัยที่สั่งผลส่อความพึงพอใจในการทำงาน 
ออกเปีน 3 ด้าน คือ 

1. ป๋จชัยด้านบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน 

2. ป๋จชัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะงาน เช่น น่าสนใจ ท้าทาย แปลกใหม่ 

3. ป , จชัยด้านการชัดการ ได้แก่ ความมั่นคงในงานรายรับและ 
ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อำนาจตำแหน่งหน้าที่ เพื่อนร่วมงาน 
ความรับผิดชอบงาน ความมีศรัทธาในตัวผู้บริหาร ความเข้าใจลัน 
ระหว่างด้ร่วมงาน 




13 

^ -จI Iเ^ ^ 

การจูงใจเชิงปฏิบัติการ 

หลูย จำปาเทศ ได้เสนอวิธีการจูงใจที่ใช้ในองค์การโดยทั่วไป 
มี2แบบ คือ 

1. การจูงใจแบบอิงเกณฑ์ (01161-1011 6*ร©(1 1^01^^1011) 

เป็นวิธีการจูงใจที่ได้วางกฎเกณฑ์ไว้ก่อนแล้วว่า ล้าปฏิบัติตามจะให้ 
รางวิ , ล (ประเภทบวก) หรือตั้งกฎเกณฑ์ไว้ก่อนแล้วว่า ล้าปฏิบัติไม่ได้ 
จะได้รับโทษ (ประเภทลบ) 

ตัวอย่างแรงจูงใจประเภทบวก 

- ขึ้นเงินเดือนต่อปืโดยผู้รับจะด้องมีผลงานถึงเกณฑ์ 
-ให้บำเหน็จ2ขั้น หรือเมื่อมีผลงานดีเด่น 

-ให้ไปศึกษาส่อ 

-ให้เบี้ยเลี้ยงเมื่อเช้าไปทำงานในถิ่นอันตราย 
ตัวอย่างแรงจูงใจประเภทลบ 

- ทำผิดครั้งแรกว่ากล่าวตักเดือน ครั้งที่สองภาคทัณฑ์ 













14 

- ไม่พิจารณาความสีความชอบ ถ้าขาดงานเกิน รวิ'น/ปี 

- คูณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการทดลองงาน 

2. การจูงใจแบบไม่อิงเกณฑ์ (1X011-01*1161-1011 8*186(1 ]\1011™11011) 

เป็นวิธีการที่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ก่อน แบ่งออกเป็น 2ประเภท คือ 

2.1 แรงจูงใจแบบไม่อิงเกณฑ์ประเภทบวก เช่น 

- ชมเชยต่อหน้าผู้อื่น 

- ให้รางวิลโดยไม่บอกล่วงหน้า 

2.2 แรงจูงใจแบบไม่อิงเกณฑ์ประเภทลบ เช่น 

- การวางตัวเฉยไม่สนใจ 
-ไม่มอบงานสำคัญใท้ทำ 

- แสดงสีหน้าไม่พอใจเมื่อทำงานผิดพลาด 

ผู้นำหรือผู้บริหารพึงมีศิลปะในการเลือกใช้วิธีการจูงใจให้เหมาะสม 
คับสภาพแวดถ้อมและในสถานการณ์แต่ละองศ์การ การด้นหาความจริง 
ความปรารถนา ค่านิยม ความมุ่งมั่น อดมการณ์ ถ้วนเป็นการสรร้าง 
แรงจงใจที่ถาวร การด้นพบตัวเองเกิดจากการสำรวจ วิเคราะห์ พิจารณา 




15 


การกระทำความคิด อารมณ์ด้วยตนเอง คาร์เนกี้(0*™*81©)ได้เน้นว่าผู้ที่ 
มีศิลปะในการจูงใจพนักงานที่ดื ย่อมมีโอกาสสร้างความสำเร็จของงาน 
มากขึ้นศิลปะการจูงใจที่สำคัญ ได้แก่ 

1. เปีดโอกาสให้คนเข้าร่วมในแนวความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ความฝัน 
จินตนาการหรืออุดมการณ์ 

2. ยอมรับความสำคัญของผู้อื่น ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นคนสำคัญ 
ทั้งสิ้น 

3. ปลูกฝังเจตคติให้ทำงานด้วยความกระดือรือร้นโดยให้อิสระในการ 
ตัดสินใจ 

4. ให้ความสนใจและแสดงความขึ้นชมยินดี เมื่อพนักงานมีผลงานดี 




16 


^ จI Iเ^ ^ 

สรุปท้ายบท 

การจูงใจ เป็นกระบวนการโน้มน้าวนำพฤติกรรมของบุคคล ไปสู่ 
เป๋าหมายด้วยความสมัครใจกระบวนการจูงใจเป็นการกำหนดเงื่อนไข 
เพื่อใน้มีความพร้อมที่จะทำกิจการใดกิจการหนึ่งอย่างมีเป๋าหมาย ซึ่ง 
เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป๋าหมายและตัวผู้ได้รับ 
การจูงใจด้วยอย่างไรก็ลี การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนอื่นในองค์การ 
ปฏิบัติงานได้ลีขึ้นนั้น จะตองคำนึงถึงธรรมชาติของคนในองค์การด้วย 
เพราะพฤติกรรมการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

ความพึงพอใจในการทำงานของบุคคลในองค์การมีผลกระทบต่อตัว 
แปรในการทำงานหลายประการ เช่น ผลผลิต และพฤติกรรมการทำงาน 
ของคนงาน อย่างไรก็ตาม ผู้นำหรือผู้บริหารนั้งหลายล้าเข้าใจถึงความ 
ด้องการในระลับที่แตกต่างกันของผู้ร่วมงานและพยายามหามัจชัยที่ 
เสริมสร้างความพึงพอใจในการทำงานได้ด้วยการเอาใจใส่ในคุณค่าของ 
มนุษย์ทุกคน ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือในองค์การนั้น 
ย่อมนั้นคงและส่งผลถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
















17 






0 



คาถาม 






1 ผู้ที่ให้ความหมายของการจูงใจเปินการอธิบายอึงแรงขับภายในของ 
แต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุความสำเร็จคือผู้ใด 

ก. แบรอน และพอลสัส 

ข. โยธิน ลันสนยูทธ 

ค. ฮลโลแรน 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของกามตัณหา 
ก. สัมผัส 
ข. กลิ่น 
ค. เสียง 


ง. รปร่างลี 








3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความพอใจในการทานซึ่ง 
สามารถลังเกดได้จากสิ่งต่างๆ 

ก. สุขภาพร่างกาย 

ข. ความคิด 

ค. อารมณ์ความรูสึก 

ง. การกระทำ 

4. ข้อใดเป็นแรงจูงใจแบบอิงเกณฑ์ ? 

ก. ให้คำปรึกษาเมื่อมีเรื่องทุกข์ใจ 

ข. กลับจากเที่ยวซื้อของมาฝาก 

ค. ทำงานล่วงเวลาให้เงินพิเศษคิดเป็นชวโมง 

ง. ส่งการ์ดอวยพรวันเกิดหรึอส่ง ส.ค.ส. ปืใหม่ 

5. ข้อใดเป็นแรงจูงใจ แบบไม่อิงเกณฑ์? 

ก. ทำงานไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา ให้พิเศษ 100 บาท 
ข. ทำยอดถึงเป๋าได้ไปเที่ยวภูเก็ต 


ค. ช่วยลันวักษาความ 


ง. เห็นทำงาน ขยันขันแข็ง เดินเช้าไปพูดชม 

6. ช้อใดไม่ใช่องค์ประกอบการจูงใจที่สำคัญ 

ก. ผู้รับการจูงใจ ข. ป๋จชัยด้านบุคคล 

ค. วิธีการจูงใจ ง. เป้าหมาย 

7. ข้อใดคือการชัดความพึงพอใจในการทำงาน 

ก. วิธีการทางออม 

ข. การเผชิญหน้าคันในที่ประชุม 

ค. การสำรวจความพึงพอใจในงานอย่างเป็นระบบ 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. การสำรวจเกี่ยวคับความรับผิดชอบโอกาสก้าวหน้าและค่าตอบแทน 
เป็นสำรวจแบบใด 

ก. 10๖ 1)6801*4)11011 ใ11(16\ 

ข. 7๖6 ]\เ111 116801*1 8^118^011011 (2น681101111311*6 
ค. X๖ 2เ ?^ 8^118^011011 () 116811011115111*6 
ง. ถกทกข้อ 


9. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินความพึงพอใจจากพฤติกรรมโดยใช้วิธีการ 
ทางอ้อม 

ก. การสังเกตพฤติกรรมว่ามิความตั้งใจในการทำงาน 

ข. การประเมินโดยใช้แบบวิดความพึงพอใจในการทำงาน 

ค. การประเมินความพึงพอใจโดยการสังเกตการแสดงออกโดยการพูด 

ง. การประเมินความพึงพอใจโดยการอภิปรายในเรื่องต่างๆที่สะท้อนถึง 
ความพึงพอใจในการทำงาน 

10. พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความพอใจสามารถสังเกตได้จากสิ่ง 
ใด 

ก. ความคิด 
ข. อารมณ์ความรู้สึก 
ค. การกระทำ 
ง. ถูกทุกข้อ 


11. อะไรคือความหมายของการจูงใจ 

ก. การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้ 
บุคคลมีการกระทำ เพื่อให้บรรลุเป็าหมายของงาน 

ข. การจูงใจ เปินภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุ้นให้กระทำ 
พฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง เพื่อการนำพฤติกรรมไปสู่ 
เป็าหมาย 

ค. การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทำหรือกิจกรรม 
ของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทำพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป็าหมาย 
ที่ ต้องการ 

ง. ลูกทุกข้อ 

12. โยธิน ลันสนยูทธ ให้ความหมายของการจูงใจไว้ว่าอย่างไร 

ก. แรงจูงใจเป็นกระบวนการทำให้เกิดพลังและการนำพฤติกรรมไปสู่ 
เป็าหมาย 

ข. มีการจูงใจเป็นความโน้มเอียงที่จะกระทำงานเพื่อให้บรรลุเป็าหมาย 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 


ค. การจูงใจเป็นการอธิบายถึงแรงขับภายในของแต่ละบุคคลเพื่อให้ 
บรรลุความสำเร็จของงาน 

ง. การจูงใจเป็นการใช้ศิลปะทำให้บุคคลหรือกลุ่มเป๋าหมายเปลี่ยน 
ทศนะและแนวทางปฏิบัติไปสู่เป๋าหมายด้วยความสมัครใจ 

13. ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับตัวแปร 
ต่างๆ 

ก. ผลผลิต 
ข. การเปลี่ยนงาน 
ค. อาชีพ 

ง. อารมณ์ความรูสึก 

14. ถ้าให้คะแนนความพึงพอใจรคะแนน หมายลึงมีความพึงพอใจใน 
ระลับใด 

ก. ไม่พึงพอใจมากที่สด ข. พึงพอใจและไม่พึงพอใจ 

ง. พึงพอใจมากที่สุด 


ค. พึงพอใจ 


15. ตัณหามีอยู่ 3 ประเภท อะไรบาง 
ก. กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ข. โลมาตัณหา พาวะพะวงตัณหา ธรรมะตัณหา 
ค. พุทโธ ธมโม สังโฆ 
ง. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

16. ป , จชัยด้านบุคคล (? 61 *ร 01 เส 1 ^ 80101 -ร) หมายถึงข้อใด 

ก. หมายถึงลักษณะงานเช่นมีความน่าสนใจ ท้าทาย แปลกใหม่ 
ข. ลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องลับงานเช่นประสบการณ์ ความชำนาญ 
ค. ความมั่นคงในงาน รายรับและผลประโยชน์ 
ง. ผิดทุกข้อ 

17. ความพึงพอใจในการทำงานหมายถึง 
ก. ความรูสึกที่มีต่อการทำงานในเชิงบวก 
ข. ความรูสึกที่มีต่อการทำงานในเชิงลบ 
ค. การแข่งชันลันอย่างดุเดือดในองค์การ 
ง. ถกทกข้อ 


18. หลุย จำปาเทศได้สรุปป'จชัยที่สั่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน 
แบ่งออกเป็นกี่ด้าน 

ก. 2 ด้าน ข. 3 ด้าน ค. 4 ด้าน ง. 5 ด้าน 

19. ป'จชัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน มีป๋จชัยอะไรบาง 

ก. ป'จชัยใจภายนอกและป'จชัยภายใน 
ข. ป'จชัยภายในและป'จชัยด้านงาน 
ค. ป'จชัยภายนอกและป'จชัยด้านบุคคล 
ง. ป'จชัยด้านการชัดการและป'จชัยภายใน 

20. หลูย จำปาเทศได้สรุปป'จชัยที่สั่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน 
ออกเป็น 3 ด้าน อะไรบาง 

ก. ป'จชัยภายใน ป'จชัยภายนอก และ ป'จชัยด้านบุคคล 
ข. ป'จชัยด้านบุคคล ป'จชัยด้านงาน และ ป'จชัยภายนอก 
ค. ป'จชัยภายนอก ป'จชัยภายใน และ ป'จชัยด้านการชัดการ 
ง. ป'จชัยด้านบุคคล ป'จชัยด้านงาน และ ป'จชัยด้านการชัดการ 






เฉลยคาถาม 


1. ค 

11. ง 

2. ค 

12. ข 

3. ก 

13. ข 

4. ค 

14. ง 

5. ง 

15. ก 

6. ข 

16. ข 

7. ง 

17. ก 

8. ข 

18. ข 

9. ก 

19. ก 

10. ข 

20. ง 






